OPENING OF THE 


raw mitts, m wiDsmo 

* Cfro*+**> t 

The following lines were composed by BRYCIIAN, at the 
opening of the Tredegar New Mill. 

Dewch feirdd a cherddorion, dyhidlwche ich odlau:— 
Derchefwch orhoian.—Pwy all fod ynfudl 

Ar frig yr awelon, aed swn eich caniadau, 

O gwmwd i gwmwd, dros wledydd y byd. 

Derchefwch orhoian mae’n bryd gorfoleddu :— 

Llais cau a llawenydd, sy’n lloni pob lie ; 

Tangnefedd a chariad sy’n awr yn teyrnasu :— 

Mae natur yn gwenu, a phobpeth o dde’. 

Eewch ddewrfeib Siluria—derchefwch eich penau, 

Dydd mawr eich gorfoledd, or diwedd, a ddaeth; 

Darlydded pob galar—na chlywer cwynfanau, 

O lynwts un gweithiwr, mewn cyni nac aelh. 

Darfydded pob ceiniach rhwny meistyr a gweithiwr : — 
Gwir anian gyfeillgar a lanw l ob bron : 

Bued didwyll hvnawsedd, ac ysbryd dyngarwr, 

1’r uchel ar isel, yn daiian a fFon. 

Rhaid brysio, ihaid brysio, rhag siomi ’ch dysgwylaid : 
Mae’n bryd imi feddwl am destun fy nghan ; 

A ihestun fy mhryddest yw’rhynod adeilad 
Sy ’nawr yn Nhiedegar, mor glodwych a glhn. 

Yn mhliih rhyfeddodau dihafal Gwent enwog, 

Faih ryfedd gampus waith niwelwyd erio’d ; 

Mae’n brydferth, mae’n gadain, mae ell yn fawreddog,— 
Mae’n arddrych gorchestawl, ryglyddawl o glod. 

Ha ! dytna forthwylfa fydd byth yn rhyfeddod, 

I fyrdd o beirianwyr campusaf y byd, 

Dayseiliwyd gan HOMFRAY ein HlFOR uchelglod, 
Anwylddyn Tredegar, aichyloethi gyd. 

Hir einioes ac iechyd i’n penial hael galon, 

I fod yn ddiffynwr a noddwr i ni; 

A bydded ei feibion, a meibion eu meibion, 

Yn llywiaw J'redegar am oesau diri’. 

Duw’r nefoedd fendithio ei deulu gorenwog, 

A myrdd o fendithion anwylaf y nen ; 

Fe fyddo ’u har weinydd, a’u llywydd galluog, 

Fel na b’ont un amser dan gwmwl na Hen. 

In ELLIS, calonog, ein henwog beirianydd, 

Boed iechyd a llwyddiaut hyd derfyn ei daith : 

Pe na byddai tafod i ddatgan ei glodydd, 

Dangosai morthwylfa Tredegar ei waith. 

Bydd hon yu gof adail o’i gampus orcbestion, 

Tra carreg ar gaireg heb syflyd o’i lie :— 

Ond, pe syrthiai ’r cwbl yn garn o adfeilion, 

Gwnae hono lefaru, mai glewddyn oedd E. 

Yn awr mi ddybenaf, rhag blino ’ch amynedd, 

Er teimlo ’m llesg awen yn dechreu cael hwyl: 

Pen—llywydd y bydoedd—cyjranwr pob rhinwedd, 
Fendithio bob efnyn o wrthiycli ein gwyl. 


W, CHRISTOPHERS, PRINTER, MERLIN OPPICE, NEWPORT. 


I % sc 


